CYNGOR  DOSBARTH  GWLEDIG  PENLLYN. 


i. 


ADRODDIAD 

Y 

SWYDDOG  MEDDYGOL 
ar 

GYFLWR  IEOHYD  Y DOSBARTH 
am 

1954. 


*'**'*?  A80  LOCAL 

welsh  Ofmt  m 


id)  6 


' "V  U vj 


Mr.  Cadeirydd,  Boneddigion, 
yn  diweddu  Jl&in,  Rhagfyr  1954: 


Cyflwynaf-  i chwi  adroddiad  am  y flwyddyn 


Yr  oedd  iechyd  y cyhoedd  yn  dal  yn  dda 

yn  ystod  y flwyddyn. 

Nifer  y marwolaethau  oedd  28  (yn  fwy  o 1 
nag  y flwyddyn  gynt)  a’r  genedigae thau  yn  38  (7  yn  llai). 


Yr  oedd  nifer  y marwolaethau  oddiwrth 
ca.nser  2 yn  llai  na'r  flwyddyn  gynt  ac  nid  oedd  marwolaeth  oddiwrth 
darfodedigaeth, 

Hysbyswyd  6 achos  newydd  o 

ddarfodedigaeth  yr  ysgyfaint. 

Owblhawyd  20  0 dai  yn  Llandderfel  yn  y 


flwyddyn. 


Dymunaf  ddioloh  i Mr.  D.J, Jones  a’r 
Swyddogion  eraill  am  eu  cyd~weithrediad  yn  ystod  y flwyddyn. 


Yr  eiddoch, 

E, Richards. 

ADRODDIAD  BLYNYDDQL  8WYDD0G  MEDDYGOL  Y OYHGOR  AM  19B4. 

OYFFREDINOL. 

Arwynebedd  y Dosbarth:  98,4^9  o aoeri. 

Gwerth  trethiannol:  £6430* 

Poblogaeth  (Ffigyrau’r  Cofrestrydd  0 yffredinol)  2,800 

Nifer  y tai  annedd  9°3 

Oyfanswm  treth\  y geiniog  yn  y bunt  £25*0.2, 

GENEDIGAE THAU  A MARWOLAETHAU: 


Oyfartaledd  genedigae thau: 
Cyfartaledd  marwolaethau: 

1.11 

0.91 

GENEDIGAETHAU: 

Byw  a Marwanedig: 

By wane dig: 

Marwanedig 

Genedigaethau  yn  ol  mil  0 boblogacth 

38 

38 

0 

13.57 

Bvwanedig:  Gwryw 

Oyfreithlon:  19 

Anghyf rcithlon:  1 

Benyw 

18 

Cyfanewm, 

37 

1 

1. 


; VJH 


■ 


- 




; 


' 


: ■ . . 


MARTOAETHAU: 


Gwryw  Benyw 

Cyfanswm~28  18  10 

Marwolaethau  yn  ol  mil  o’r  boblogacth:  10.00 

Y ffigur  am  1953:~  9.65 

Marwolaethau  plant  dan  flwydd  oed:~  Gwryw  Benyw 

Oyfreithlon:-  0 1 

Anghyfreithlon:-  0 0 

Marwolaethau  plant  yn  ol  mil  o enedigaethau:-  26,84 
(Y  ffigyrau  am  1953)  0 

Marwolaethau  plant  cyfreithlon  yn  ol  mil  o 

cncdigaethau:-  . 0 


Marwolaethau  plant  dan  bedair  wythnos  oed:~  0 

Marwolaethau  mamau  (ynglyn  a beichiogi  a geni  plant) 
Marwolaethau  o'r  canser  - 
(Yn  ol  mil  o'r  lioblogaeth) 

Marwolaethau  oddiwrth  Ddarfodedigaeth 
(Yn  ol  mil  o’r  boblogacth) 

GWASANAETH  IEOHYD: 


Oyfanewm 

1 

0 


0 


1.  SWYDDCGION  IEOHYD. 

Un  Swyddog  Meddygol 
Un  Arolygydd  Iechyd. 

2.  OYFLEUSIERAU  LABORDY. 

Dwr:  Dadansoddiad  oemegol  gan  y Dadaneoddwr  Oyhoeddus  yng  Nghaer. 
Arolygu  baoteriologaidd  gan  Labordy  Iechyd  y Cyhoedd,  Conwy. 

Llaeth:  Prof ion  am  lendid,  ansawdd  oadw  a darfodedigacth  gan 
Labordy  Iechyd  y cyhoedd,  Conwy,  (Ni  chodir  unrhyw  dal  ar  yr 
Awdurdod  Llcol  am  y prof ion  hyn  ar  laeth). 

3.  OYFLEUSTERAU  AMBIWLANS: 

lid  oee  goreaf  ambiwlans  yn  y cylch, 

4.  OLINIGAU  LLESIANT  PL  ART: 

Cynhelir  clinig  ddwywaith  y miB  yn  Festri  Capel  yr  Annibynnwyr 
yn  y Bala. 

5.  OLINIGAU  DARPAE  GENI: 

Cynhelir  clinig  o’r  fath  unwait h yn  y mis  yn  yr  Aelwyd  yng 
Nghorwen, 

6.  CLINIC  ORTHOPAEDIC: 

Fe’i  cynhelir  ddwywaith  yn  y mis  y Festri  Capel  yr  Annibynnwyr 
yn  y Bala. 

7.  CLINIC  DARFODEDIGAETH: 

Bob  pythefnoe  yn  yr  Ysbyty  yn  Nolgellau. 

8.  ATALHEINTIO  PIPTHERIA: 

Trefnir  ar  gyfer  atalheintio  gan  Swyddog  Meddygol  y Sir.  Ceir 
atalheintio  ar  fabanod  a phlant  yn  yr  Ysgolion  Cynradd  yn  gyson  a 
mynyoh,  Rhoddir  derbyniad  da  i'r  trefniant  hwn  gan  rieni  yn  y 
Dosbarthiadau  Gwlcdig. 

9.  YSBYTAI: 

Nid  oes  yr  un  ysbyty  0 fewn  tiriogaeth  y Cyngor  Dosbarth. 

10.  AFIEOHYDON  HSINTUS: 

Cyfanswm  yr  Afiechydon  Heintus  (heblaw  Darfodedigaeth)  a wnaed  yn 
hysbys  yn  ystod  y flwyddyn;-  3 

Y Dwymyn  Goch  — 2 

• Y Pas  1 


2 


1 


' 


■ 


D ARFO DEDIG AS TH: 


Gwryw 

Yegyfeiniol  - E> 

Anysgyfeiniol  - - 

MARWOLAETHAU  0 AOHQS  DARFODEDIGAETH:~  0. 

DARFODEDIGAETH: 

Achoeion  Newvdd  o Farwoldeb  yn  ystod  1954  yn  nhrefn  oedran. 

Achoeion  Newydd, 

Oedran  Anadlol 

0.  B, 

1 

2 


5 

10 

15  l 

20 

25  2 

35  1 

45 

55  l 

65  1 

75 

■ 1 


Achoeion  Newydd. 

Benyw  Cyfanswm 
. £ 


AOHOSIOU  MARWOLAETHAU 


Oanser  Ystumog  - 

Safleoedd  eraill  ~ 

Anafau  llestriog  cyfundrefn  y 
nerfau  - 

Afiechyd  rhydweliau!r  galon  - 

Gorbwys  gyda  chlefyd  y galon  - 

Olefydau  eraill  y galon  - 

Olefydau  cychrcdol  eraill  - 

Llid  yr  ystumog,  y coltt&dion  a' r 

dolur  rhydd  *- 

Afiechydon  eraill  ~ 

Damweiniau  gan  foduron  - 

Gordyfiant  chwaren  wrth 
cnau1 r bledren  - 

Bronceitus 


1154. 

Gwryw  Benyw 

1 1 

3 

1 5 

2 
1 

4 

1 1 

1 

2 1 

1 


18  10 


DEDDF  OYMORTH  GWLADOL  1948, 

Ni  bu  un  achos  0 dan  Adran  47  o’r  Bdeddf  hon  yn  ystod  y flwyddyn. 

Adroddiad  ar  ymchwiliadau  a wnaed  yn  ystod  y flwyddyn 
gan  yr  Arolygydd  Iechyd,  Mr,  D.J. Jones, 

3. 


■ 


■ 


. 


298 


I,  Nifer  o ymchwiliadau  wnaed:~ 

Tai  Anncdd  yn  cynnwys  ffermdai 

2*  Tramgwyddiadau  93 

Y diffygion  rnwyaf  a welir  ar  ymchwiliad  a’ r tai  ydyw 
lleithder,  cyflenwad  dwr  anigonol  ac  anfoddhaol,  a charthf  fosiaeth'  gwael, 
Anfonwyd  nifer  o lythyrau  fel  rhybuddion  cynffurfiol  at  bcrchcnogion  y 
tai  ond  ychydig  a wnaed  i’w  gwella  a credaf  mae!n  11 awn  amser  i ’ r 
Oyngor  ddefnyddio  mwy  ar  eu  galluoedd  er  adgywcirio  a gwella  tai  anaddae 
yn  y dosbarth. 

Gwnaed  nifer  o ymchwiliadau  a’r  ffermdai  lie  cymerir  mantaie 
ar  gymorth  y Deddfau  Ffermio  Mynyddig  ac  yn  ystod  y flwyddyn 
cymeradwywyd  18  o*r  cynlluniau  yma, 

Mao’r  Oyngor  hefyd  wedi  mabwysiadu  adrannau  y Deddfau  Tai 
1949  a 1954  sydd  yn  rhoddi  cymorth-dal  at  welliannau  mown  tai  annedd. 
Gymeradwywyd^pedwar  cynllun  yn  ystod  y flwyddyn, 

3.  Adeiladau  Pryfedog  1 

4 Gorlcnwi  mewn  tai  4 

5.  Annedd-dai  Symudol,  Pebyll,  faniau  - 

Y mae  dau  wersyll  trwyddedig  yn  yr  ardal,  Rhoddir  y 
trwyddedau  ar  amodau,  ond  nid  yw1 r amodau  yn  cael  eu  cadw,  Gofynnir 
am  gyflenwad  dwr,  cyfleusterau  angenrheidiol,  darpariaeth  at  symud 
ysbwriel  yn  rhcolaidd  fel  rhai  o’r  amodau  ac  yr  ydym  yn  gobeithio  y 
ceir  y rhai  hyn  sylw  gan  berchenogion  gwersyll  cyn  hir, 

6.  Ppbtai.  Un  sydd  yn  y dosbarth  ac  ymwelir  a hon  yn  rheolaidd, 

7.  Samnlau  Hufcn  la.  Nid  oes  gwneuthurwyr  yn  y dosbarth  ond  gwerthir 
hufen  ia  parod, 

8.  Sio-pau  Pysgod  Ffrio.  Nid  pes  un  yn  y dosbarth. 

9.  Llaethdai.  Y rhan  fwyaf  o laeth  yn  cael  ei  werthu  gan  man-werthwyr 
llefrith,  pa  rai  sydd  o dan  oruchwyliae th  y Weinyddiaeth  Amaeth,  Nid 
ydyw  cyflwr  na  chyflcusterau  at  olchi  llestri  a photeli  yn  foddhaol 

yn  rhai,  ond  diffyg  cyflenwad  dwr  a charthf fosiaeth  boddhaol  ydyw 
achos  hyn.  Pan  ddaw  y rhai  hyn  i’r  ardal  disgwylir  gwelliant, 

10.  Siopau  Oig,  Nid  oes  ond  un  siop  gig  yn  yr  ardal  sef  yn 
Llanuwchllyn,  ond  y mae  gwerthwyr  cig  yn  ymweled  a’r  pentrefi,  Nid 
oes  lladd-dy  yn  yr  ardal  ond  lleddir  rhan  o gig  yr  ardal  yn  Lladd-dy’ r 
Bala.  Prynir  y gweddill  o’r  tu  allan, ' rnwyaf rif  o Gwrecsam, 

II . Deddf  Sionau  a Ohvfleusterau  Ymolchi. 

Mae ! r siopau  yn  cael  eu  archwilio  yn  ami,  Gan  fod  ty’r  perchenog 
yn  glwm  i'r  siop  fe  geir  fod  cyfleusterau  ymolchi  yn  y mwyafrif  yn 
rhesymol  boddhaol  ond  yma  eto  mae  anhawster  oherwydd  nad  ydyw1 r 
cyflenwad  dwr  a carthffos  cyhoeddus  i'w  cael  ymhob  pentref.  Lie  y 
mae  ymdrin  a bwyd  i’r  cyhoedd  dylid  sierhau  y cyfleusterau 
angenrheidiol  yma  er  diogelu  iechyd, 

12.  Samplau  Dwr. 

Cymerir  samplau  ymhob  achos  lie  bwriedir  rhoddi  cyflenwad  dwr 
at  wasanaeth  ty  ac  hefyd  archwiliadau  arferol  i gyflenwadau 
cyhoeddus.  Y mae  y mwyafrif  o!r  cynlluniau  dwr  cyhoeddus  yn  foddhaol, 
ond  mae  rhai  yn  anfoddhaol,  Nid  ydyw’r  darddell  yn  rhai  wedi  eu  cau 
allan  ac  felly  ni  ellir  llwyr  sierhau  fod  y dwr  yn  hollol  foddhaol, 

13.  Oysvlltiadau  Dwr  Newvdd, 

(a)  Tai  Annedd  20 

(b)  eraill  4 

14.  Rhybuddion  Ffurfiol;  Ni  roddwyd  un  Rhybudd  Ffurfiol  yn  ystod  y 
flwyddyn. 

Yn  ystod  y flwyddyn  1954  cwblhawyd  ugain  0 dai  newydd  gan  y 
Oyngor  yn  Llandderfel  ac  hefyd  y cynllun  carthf fosiaeth  i bentref  ~ 

4. 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2016  with  funding  from 
Wellcome  Library 


https://archive.org/details/b28871212 


Llandderfel.  Gan  fod  eisoes  gyflenwad  dwr  yn  y pentref  dylid  yn 
awr  fyned  ymlaen  i sicrhau  fod  cyflenwad  dwr  mown  pibellau  yrnhob  ty 
a phob  ty  yn  gysylltiedig  a’r  garthffos.  Os  angen  dylid  defnyddio 
galluoedd  y Cyngor  dan  y Ddoddf  Iechyd  1936  ar  Deddf  Dwr  1945  i 
sicrhau  hyn.  Nid  oes  pwrpas  o gwbl  o roddi  carthffos  yn  y pentrefi 
fcl  a wnacd  yn  Rhyduchaf  os  na  ddefnyddir  hi  gan  y pontrof. 

15.  Deddf  Difa  Plaau. 

Gwneir  yrnchwiliadau  yn  rheolaidd  gan  Swyddogion  y Cyngor 
dan  rheolau  y Ddeddf  uchod.  Gwnaed  dros  4^0  0 ymweliadau  a gwnaed 
triniaeth  priodol  lie  bu  eisiau  gan  roddi  sylw  arbennig  irr  pentrefi 
a’r  tomenydd  lludw#  Ymwelwyd  a phob  fferm  yn  eu  tro,  rhoddwyd 
cyfarwyddid  pan  ofynnir  amdano  a lie  bu  angen  anfonwyd  rhybudd 
oyn-f furfiol. 


5 


— — -T— — - 


..•ft. I 


